AM WRTHRYFEL YR INDIA, 
A gorchfygu y Gelynion a meddianu Dell. 


Cenir ar “Parson Paris?” 


Fy hoff gyfeillion mwynion 1 mad, 
Trwy'ch cenad rhoddaf gân, 

Yn nghylch y gwrthryfeloedd' nawr 
Adredda'i fawr a man ; 

Sydd yn yr India, iryma tro, 
Ofnadwy yno yn wir ; 

Cristionogion lâddwyd anferth Íŵ, 
Coffeii' am hyny yn hir. 


Gwlad helaeth gan wyr Lloegr sydd, 
Yn India hysbys hyn ; 
Yn erbyn y Cristionogion maent 
” Mosodent yno yn syn ; 
Gan dystio torent hwy i lawr, 
Bob Cristion fawr a man ; 
Gan wrthryfela a rhoddi her, 
I Loegr : yno yn lan, 


Yn erbyn” ein Swyddogion troes, 
Y Sawdwyr yno yn syn, 
Cyhoeddent Frenin yn eu mysg, 
Gan godi terfysg tyn ; 
Enillent ddinas DELHI, 
Lle cryf oínadwy'n wit sg. 
Roedd Cant a-phedwar ugain mil, 
O'i:mewn o'u gwychaf wyr. 


Roedd Canons rhyfel gan y rhai'n, 
Wyr milain ymhob man ; 
Ymladdai' n MC fel y dur, 




















2 

Er bod y llefydd cryfaf bron, 
Gan y gelynion lu; 

Gwyr Lloegr ddarfu eu tori î lawr, 
Rhyw gongowest fawr a fu. 


' A'r man, y gwnaed lloffraddiaeth. fawr, 
Cawnpore oedd enw'r lle ; 

Gan, Nana, Sahib, o greulon ddyn, 
Ofnadwy gwnaeth efe ; 

Fe droes yn fradwr erehyll iawn, 
Echryslon credwcli chwi ; 

Sef lladd y gwragedd a'r plant bach, 
Bawb oedd:o'n ochr ni. 


Âr ol i'n gwyr.ro'i ^u hunain oll, 
I fyny iddo fe; 

Addawai i'r gwragedd gyda'r plânt, 
Mewn llwyddiant fyn'd o'r lle:; 

Gran ddweyd, Cant groesi 'r afon.fawr, 
Mewn cychod i'r lan draw ; 

aiff pawb yn dawel fyn'd i'w daith, 
Heb'brudd-der chwaith na braw. 

7 Âr olli'r cychod fyn'd gerbron, 

I groesi yr afon gre'; 
Gosodwyd. Canons a than gwyllt, 
T'w llosgi yn y lle ; 

» Fe foddwyd rhai a llosgwyd llu, 

$f Mewn modd ofnadwy nod ; 

Coffair am yr ofnadwy dro, 
Tra.byddo byd yn bod. 

Diangodd rhai i'r lan yn fyw, 

HR O gânol distryw du ; 

da Drachefn gan Nana Sahib'r un pryd, 
Fe'u lladdwyd yno yn llu ; 

A'u taflu i ffynon ddyfnder mawr, 
Fe'u rhoed i lawr yn lan ; 

Rol dryllio'r gwragedd a'r plant bach, 
Yn ddarnau moddau mân. 

Ca'dd llawer plentyn anwyl bach, 

“w. Hoff faban iach dinam; 

“ Ei hollti'n ddarnau oddi ar y fron, 

le'gwelai 'r “wynlân fam ; 


o 








i. o “ - 9 


t 





Hon 






















dp, 













A'r mamau hefyd rwygent hwy, 
Mewn modd ofnadwy 'n wir ; 

Gan Indiaid duon, erchyll yw, 
Gwnaed distryw mawr ar dir. ' 


10. Yngwres yr haul ein gwyr a fu, 
Bron trengu ar eu traed ; h 
Ynghanol cyrff oedd wael eu gwedd, 
| i Yn gorwedd yn eu gwaed; î 
Mown eisiau bwyd a syched mawr, | 
'Tan g'ledi dirfawr dwy$; 
Ynghanol eu gelynion lu, 
O! beth ofnadwy o bwys. 
i well Bu'n teyrnas ni yn codi gwyr, 
| Yn brysur hyny o bryd; 
ê Mewn Llonga i'r India ar fyr o dro, 
Gwnaent hwylio-rhain o hyd ;, 
'Rol hyn aeth Nana Sahib yn syn, 



















a — 











v “” “ - 
a a Uo 
â A'u brenin yn llawn braw; 
WM Wrth weled bod ein milwyr ni, 
77 —  Yn]llenwi ar bop llaw. 






12 Er gwaetha'r gwrthryfelwyr oedd, 
Yn lluoedd yn mhob lle; 
At DezLmr aent ar fyr dro, 
I dreio grym y dre'; 
Ystormio'r ddinas ddarfu'n gwyr, 
Yn eglur gyda nerth; 
Cai'r Brenin weled yno ar fyr, 
Nad oedd ei wyr fawr werth. 
13 Pedwerydd dydd-ar-ddeg mewn bri, 
Mis Medi hvsbys hyn; 
Ar ddinas DELHI ^'n ddiwad, 
* Gwnaed ymosodiad $yn; 
Gan nerth y Canons a'r tan gwyllt, 
Y drylliwyd caerau'r dre'; 
Aeth milwyr Lloegr gyda bloedd, 
Yn lluoedd yno i'r lle. 
14 Rol dryllio'r Bairis gyda brys, 
Truenus gwnaent eu trin; 
A rhoddwyd tan neb chwythu'n llwyr, 
Eu Powdwr Magazine; 



















a 


Mewn dillad merched ffodd pryd hyn, 
Eu brenin yn llawn braw; 

A'i denlu i'w ganlyn yn y nos, 
Aent dros yr afon draw. 

Cymerwyd dinas DELHT, 
I'n meddiant ni yn awr; 

Caiff terfyso Indiâ er cryfed fu, 
Cyn/hir ei letlu i lawr; 

Pan aeth ein gwyr'i fêwn i'r dre, 
'Roedd gwaed trwy'r lle yn lli"; 

Yn cyraedd at ben gliniau gwyr, 
Ar ci heolydd hi. 


'Rol colli dynion mwya” ^u clod, 
'N yr-hynod laddfa hon; 

Trwy Ynys'Brydain miloedd sydd, 
T'w gwol'd yn brudd eu bron; 

Trwygymorth Duw daw amryw nol, 

ganol maes y gwaed; 

Bhwng canons dwys ac arfau dur, 
Lle.dryllir gwyr tan draed. 

Mae llawer rlîai yn magu plant, 
Er hyn ni wyddant hwy; 

Fe allai mai i ryfeloedd 'r ant, 
Na welant monynt mwy; 

Er handlo'r gwn yn eìiliaf gwyc”, 


A:oBnrNr cloywych gledd; 


“> .Mŵê gobâith gwr o ryfel elyw, 


'Ddawcneb yn fyw o'i fead. 


Bob llwyddiant gaffo Lloegr lon, 
Er pob gêlynion lu; 
Nid oes ond melldith dom ymysg, 


1? 
Gwyr llawn o derfyso du; 

Teyrnaseod heddwch llon mewn llwydd, 
Tan nawdd cin' Harglwydd Ior; 

Rhyfeloedd fo trwy'r byd ar ben, 
Amaen ar dîr a môr. 


1 Ywain Meirion, 


Davd Evans, Argraphydd, &c., Llanbedr. 





